
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 



JUZUU 24/25 


HA MYM SAJDAH (41) 


ILAYHI YURADDU 


46. Anayefanya mema anajifanyia (mwenyewe) 
nafsi yake, na mwenye kutenda ubaya ni juu (ya 
nafsi) yake (vile vile); na Mola wako si dhalimu (hata 
kidogo) kwa waja (wake). 

47. Ujuzi wa kujua Kiama unarudishwa Kwake 
(tu Mwenyezi Mungu). Na matunda hayatoki katika 
mafumba yake, (vifuniko vyake), wala mwanamke 
hachukui mimba wala hazai ila kwa ujuzi wake. Na 
siku atakayowaita (Mwenyezi Mungu akawaambia): 
“Wako wapi washirika wangu?” Hapo watasema 
(hao washirikina): “Twakiri kwako ya kuwa hakuna 
miongoni mwetu anayeshuhudia (kuwa Wewe una 
mshirika).” 

48. Na wale waliokuwa wakiwaabudu zamani, 
sasa wamewapotea, na wameyakinisha ya kuwa 
hawana pa kukimbilia. 

49. Mwanaadamu hachoki kuomba dua za 
kheri, (na Mwenyezi Mungu anampa, na shukrani 
hana); na inapompata shari, mara hukata tamaa na 
kuwa na bila tumainio loiote. 

50. Na kama tukimuonjesha rehema yetu baada 

ya dhara iliyomgusa, mara husema: “Haya 

nayastahiki mimi (mwenyewe; hapana haja ya 
shukrani), wala sidhani ya kwamba Kiama kitatokea; 
na kama nikirudishwa kwa Mola wangu (haidhuru); 
bila shaka nina mema (yangu) kwake.” Basi 
tutawajulisha wale waliokufuru hayo waliyoyatenda 
na tutawaonjesha adhabu ngumu. 

51. Na tunapomneemesha mwanaadamu, 
hugeuka na kujitenga upande, (hana haja ya 
kutuabudu); na inapomgusa shari, mara hugeuka 
akawa ana madua marefu marefu. 

52. Sema: “Mwaonaje! Ikiwa (maneno haya) 
yametoka kwa Mwenyezi Mungu, kisha nyinyi 
mkayakanusha (si mumepotea hivyo kwani), ni nani 
aliyepotea zaidi kuliko yule aliye katika upinzani wa 
mbali (kabisa na haki)?” 

53. Tutawaonyesha (ukweli wa) maneno yetu 
haya katika nchi za mbali na katika nafsi zao 
wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. 
Je! Haikutoshi kwa Mo!a wako kuwa Yeye ni mjuzi 
wa kila kitu? 

54. Tahadharini! Wamo katika shaka katika 
kukutana na Mola wao! Hakika Yeye (Mola wao) 
amekizunguka, (anakijua vyema) kila kitu. 




i&Si; >£&&&£&$ JZf'J 

®jgs 

ijJ» &£% 
21 C25f 

' &!'*<£ 

£ 4li # 

tooh&M&nsws&i 


53 . Tumebainisha mara nyingi baadhi ya hayo yaliyosemwa katika Qurani ambayo hayakuwa yakidhaniwa 
kuwa yataitakidiwa seuze kuonekaoa kutokea. Sasa yametokea na uhmwengu mzima yameonekana. 


602 




Ina Aya SJ SURATUSH SHUURA Ina kfakan 5 

(Imeteremka Makka) 

\ 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye ^ 

kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I . Haa Mym. © 


2. Ayn Syn Qaf. 

3. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Mwenye 
nguvu (na) Mwenye hikima anavyokuletea Wahyi 
(anavyokufunulia) wewe na (alivyowafunulia) wale 
waliokutangulia. 

4. Ni Vyake (vyote) vilivyomo mbinguni na 
vilivyomo ardhini, na Yeye ndiye aliye juu, Mkuu. 

5 . Zinakaribia mbingu kupasuka juu yao (kwa 
kumuogopa Mola wake). Na Malaika wanamtukuza 
Mola wao na kumshukuru na kuwaombea msamaha 
walio katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa msamaha (na) Mwenye huruma. 

6. Na wale walioshika waungu wengine badala 
yake (Mwenyezi Mungu). Mwenyezi Mungu 
anawawekea kila wayafanyayo, na wewe siye 
unayehifadhi amali zao. 


© 3^ 

Ms i$y. 

© y ^3 

1 1 U aJ 

©^' 

'ii 


7. Na namna hivi tumekufunulia Qurani kwa 
Kiarabu ili uwaonye watu wa Makka na walio 
(katika nchi zilizo) pembeni mwake. (Nao ni 
ulimwengu mzima kwani Makka iko katikati ya 
ulimwengu). Na uwaonye siku ya mkutano; Siku 
isiyo na shaka (kuwa itakuja). Kundi moja litakuwa 
Peponi na kundi jingine Motoni. 

8. Na Mwenyezi Mungu angalipenda 
angewafanya wote kundi moja, lakini anamuingiza 


rjj* c“*-’ 




3. Hti ndiyo haki aliyosema Mwcnyczi Mungu katika Qurani yote na akasema Mtume katika Hadithi zake 
zote kuwa Utume wa haki ni huo aliopewa yeye na waliopewa Mitume wa haki waliokuwa kabla yake, 
(Mtnqablika). Hakuna katika Qurani Minbaadika, (watakaopewa Utume baada yake). Na haya tumeyabainisha 
mahala pengi. Na pa mwisho tti katika maelezo ya Aya ya 40 ya Suratul Ahzab. 

7. Tafsiri ya kweli katika hizo tafsiri tatu walizozitilia Aya hii waliyoifanya ya 8, ni ile ya (2) tu. 

8. Tumebainisha mara nyingi kuwa maelezo ya Aya hizi zilizo Mutlag hufahamika katika zile Muqayyad, 


603 





JUZUU 25 


ASH-SHUURA (42) 


ILAYHI YURADDU 


katika rehema yake amtakaye (kwa kuwa amefuata 
amri zake). Na madhalimu hawana mlinzi wala 
msaidizi. 

9. Oh! Wao wameshika waungu wengine 
badala yake! Lakini mlinzi hasa ni Mwenyezi 
Mungu, na Yeye ndiye atakayewahuisha waliokufa 
Naye ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. 

10. Na mkihitalifiana katika jambo lolote 
(rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu na Hadhithi 
za Mtyme kwani) hukumu yake iko kwa Mwenyezi 
Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu 
ninayemtegemea, na Kwake ninarejea. 

11. (Yeye ndiye) Muumba wa mbingu na ardhi. 
Amekuumbieni wake (zenu) katika jinsi yenu; na 
wanyama nao (akawaumbia) wake (zao katika jinsi 
moja na wao); anakuzidisheni kwa namna hii (ya 
kuchanganyika dume na jike). Hakuna chochote 
mfano Wake; naye ni Mwenye kusikia, Mwenye 
kuona. 

12. Funguo za mbingu na ardhi ziko katika 
kabdhi Yake. Humfungulia riziki amtakaye na 
humdhikishia (amtakaye kwa maslaha ya huyo 
kiumbe). Bila shaka Yeye ndiye ajuaye kila kitu. 

13. Amekupeni Sharia ya dini ile ile 
aliyomuusia Nuhu na tuliyokufunulia wewe na 
tuliyowausia Ibrahimu na Musa na Isa, kwamba 
simamisheni dini wala msifarikiane kwayo, (kwa ajili 
ya dini); ni ngumu kwa wenye kushirikisha (dini hii) 
unayowaitia; Mwenyezi Mungu humchagua Kwake 
amtakaye na humuongoza Kwake aelekeaye 
(Kwake). 

14. Na hawakutengana (wakawa mapote mbali 
mbali yasiyopatana) ila baada ya kuwajia ilimu. (Na 
yote haya) kwa sababu ya kuhusudiana baina yao; na 
kama isingalikuwa kauli iliyotangulia kutoka kwa 
Mola wako (ya kuwa kuadhibiwa ni) mpaka muda 
wake uliowekwa, hukumu ingalitolewa (sasa hivi 
baina yao). Na kwa yakini wale waliorithishwa 
Kitabu baada yao (hao waliopita), wanakitilia shaka 
inayowahangaisha. 


W? 

?• 

jii h r ^ai bi i&pt & cs 

- 1;3 r &S iJuSf 

uss gi’hf-z 

Sj &&; zs sti’feas 5o3s 
ISSP' vk&JtoS'±Sii £4% 

’%4. & at » gsipzss 
© 4 fei &&&<&* 
Sj,rsfeSS 

34 iis5 z&z k# 'uir 

iayJ'wA* ^ 

^ yi-Zr ****, L s'— L rr?- ; 


(zilizobaiiusha shuruti). Basi Mwtnyezi Mungu anawatia katika rehema zake wale wanaostahiki hizo rehema, kama 
alivyobainisha mahala pengi; na pamoja katika humo ni Aya ya 156 ya Suratul Aaraf. Na kama alivyobainisha 
hapa kuwa wanaodhulumu, (ikiwa nafsi zao au wengineo) hawapati rehema yake. 

10. Haya tunaambiwa kila siku, na kusikia hakuna — kuwa ikitokea khitilafu baina ya watu kuwa hili linafaa 
au halifai, itazamwe Mwenyewe Mungu amesema nini au Mtume amesema nini. Lifuatwe hilo la Mungu kama 
Kko, au la Mtume ikiwa hapana la Mungu. Ikiwa yote hapana — hata kwa ishara tu — litazamwe lipi lililoelekea 
zaidi. Yakiwa yote sawa sawa; basi wanaotaka wafuate hili na wanaotaka wafuate lile bila kutiliana mifundo wala 
mashindano. 


604 


1 



JUZUU 25 


ASH-SHUURA (42) 


ILAYHI YURADDU 


15. Waite kwenda kufanya haya, na mwenyewe 
utengenee (unyoke) kama ulivyoamrishwa, wala 
usifuate matamanio yaoj na useme: “Naamini vitabu 
alivyoteremsha Mwenyezi Munguj na nimeamrishwa 
nifanye uadilifu baina yenu; Mwenyezi Mungu ndiye 
Mola wetu na (pia) ni Mola wenuj vitendo vyetu ni 
kwa ajili yetu, na vitendo vyenu ni kwa ajiU yenu 
(wenyewe); hakuna ugomvi baina yetu na nyiyej 
Mwenyezi Mungu atatukusanya pamoja, na marejeo 
ni Kwake.” 


5 = si% 


>JJ 



16. Na wale wanaohojiana juu ya (dini ya) 
Mwenyezi Mungu baada ya kukubaliwa, hoja zao ni 
batili mbele ya Mola wao, na juu yao iko ghadhabu 
na itakuwa kwao adhabu kali (siku ya Kiama). 

17. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha 
Kitabu (hiki) kwa (kubainisha) haki na mizani. Na 
ni nini kitakachokujulisha ya kwamba labda Kiama 
kimekaribia? 


^ ^ u&J'j 

is U4iy%^i 

;<&i; $u2%3i oyf^iiif 

©&J -aito aijii ti/ 


18. Wasioamini, (kwa stihzai yao) hukuomba 
(Kiama) kifike upesij lakini wanaoamini 
wanakiogopa na wanatambua kwamba (kuja kwake) 
ni haki, (kitatokea tu). Kwa hakika hao 
wanaobishana katika (habari ya) Kiama wamo katika 
upotofu (upotevu) wa mbali kabisa. 

19. Mwenyezi Mungu ni Mpole kwa (waja) 
Wake, anampa riziki amtakayej naye ni Mwenye 
nguvu, Mbora (au) Mwenye kushinda. 

20. Mwenye kutaka jaza ya Akhera 
tutamzidishia katika jaza yake hiyoj na anayetaka 
jaza ya dunia tutampa, lakini Akhera hatakuwa na 
sehemu yo yote ya kheri. 

21. Oh! Wana washirika (wa Mwenyezi 
Mungu) waliowawekea dini asiyoitolea Mwenyezi 
Mungu ruhusa (yake)? Na kama lisingalikuwako 
neno la (kuwa iko siku ya) kupambanua hukumu 
(huko Kiama), basi hukumu ingalikatwa baina yao 
(sasa hivi)j na kwa yakini itakuwa kwa madhalimu 
adhabu iumizayo. 

22. Utawaona (siku ya Kiama) madhalimu 
wanavyotetemeka kwa sababu ya yale 
waliyoyachumaj nayo yatawatokea tuj na wale 
walioamini na kutenda wema watakuwamo katika 
mabustani ya Peponij watapata watakayoyataka kwa 
Mola wao. Hiyo ndiyo fadhila kubwa. 


S £ 

<«£ (2r-J t 

© 4 - 

gfi <&L i&iiiOii 

®i-)j 4 ’!'« & J 


'jLtj iJSi' 


605 


JUZUU 25 


ASH-SHUURA (42) 


ILAYHI YURADDU 


23. Hii ndiyo habari nzuri ambayo Mwenyezi 

Mungu anawaambia waja wake walioamini na 
kufanya vitendo vizuri. Sema: Kwa haya 

(ninayokufundisheni) siombi, (sitaki) malipo yoyote 
kwenuj lakini (nataka) myapende mambo ya 
kukusogezeni (kwa Mwenyezi Mungu). Na 
anayefanya wema tutamzidishia wema; kwa hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa msamaha, Mwingi 
wa shukrani. 

24. Ndio wanasema: “Amemzulia Mwenyezi 
Mungu uwongo?” Kama Mwenyezi Mungu akitaka 
atapiga muhuri moyoni mwako (usiweze kusema 
lolote). Na Mwenyezi Mungu anaifuta batili na 
anathubutisha ukweli kwa maneno Yake. Bila shaka 
Yeye anayajua yaliyomo vifuani (mwa viumbe 
Vyake, seuze ya dhahiri). 

25. Naye ndiye anayepokea toba za watu 
Wake, na anasamehe makosa, na anayajua yote 
mnayoyatenda 

26. Na anawajibu wanaoamini na kutenda 
mema, na anawazidishia fadhila Zakc. Na makafiri 
watakuwa na adhabu kali. 

27. Na kama Mwenyezi Mungu angetoa riziki 
nyingi kuwapa waja Wake, bila shaka 
wangalitakabari (wangaliasi zaidi) katika ardhi, lakini 


55« &Si aji 


i & ) , ^ i /?. f ^ 

• 1 i 11 1 " " 1 7 /" " 7 - fi 77 " 

" - •• 

oLu. fAJ 

© jJvJJL 

4'^ 


23. Hii ndiyo tafsiri nzuri kuliko zoie na mytrkubaliwa na wanavyuom wengi na inayokubabana na Aya 
zilizopita na zitakazokuja. Kadhalika ndiyo tafsiri inaynkubaliana' na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Ziko tafsiri 
nyengine ambazo hazikubaliani na hayo yote. Na mbaya ku»iko zote ni, “Siombi mahpo yoyote kwenu ila 
kuwapenda jamaa zangu.” 

Tunasema kuwa tafsiri hii ni dhaifu sana kwa sababu: — 

(a) Tafsiri hii inaonesha kuwa Mtume Muhammad ahtaka Ujira wa namna fulatu juu ya kazt yake. Na hili 
halikubaliani na Aya nyengine zute zilizomo katika Quraiu yote. Katika Surattsh Shuaraa vimetajwa visa vya 
Mitume kadha wa kadha waliopelekwa kwa Umma mbali mbali, na kila mmoja katika hao akakataa ujira wa 
namna yoyote. (Soma Aya hizi — 109, 127, 145, 164, 180). Na katika Aya za namna hiyo zenye kumukhusu 
Mtume Muhammad ameatrnshwa vile vile kukataa ujira wa namna yoyote. (Soma Surat Yusuf Aya 104, na Sura: 
Tur Aya 40 na Surat Alqalam Aya 46 na nyenginezo). 

(b) Kuwaamrisha watu wawapende jamaa za Mtume ni kuwaamrisha wabpc Ujira mkubwa zaidi kuiiko ujira 
wa mab kwani kumpenda mtu usiyempcnda ni taabu zaidi kuliko kumpa kitu. 

(c) Tafsiri hii haikubabani na tabia ya kibinadamu kwani tabia ya kibinadamu ni kumpenda aliyekutenda 
mema na kumchukia aliyekutenda mabaya. Na iwapo mtu atalazimishwa kuwapenda jamaa wa Mtume wote 
itamlazimu kuwapcnda hata wabomtenda mabaya katika wao; na hilo ni jambo lisilowezekana Mapenzi ni kitu 
ambacho mtu hakimibki, yaani mtu hawezi kuyaweka anapotaka yeye, bab yanakwenda kwa mujibu wa tabia ya 
kibinadamu. Kwa mfano Waislamu wanaamrishwa kufanya usawa baina ya wake, na Mtume mwenyewe abkuwa 
na jitihadi kubwa ya kufanya usawa baina ya wake zake katika kila kitir, lakini abshindwa kufanya usawa katika 
mapenzi. Kwa hivyo alikuwa akisema katika dua zake, “Ewe Mwenyezi Mungu! Hiki ndicho kigawanyo changu 
katika ninalolimiUki, basi nighuliria katika nisilolimiliki (yaani mapenzi).” 

Waislamu wote wanaamrishwa wapendane, na kupendana maana yake ni kila mmoja ampende mwenzake. Na 
wakati huo huo wameamrishwa wajipambe kwa tabia njema ambazo zinavuta mapenzi ya watu, na kuepukana na 
tabia ambazo zitawapelekea kuchukiana. 


606 




JUZUU 25 


ASH-SHUURA ( 42 ) 


ILAYHI YURADDU 


anaiteremsha kwa kipimo akitakacho. Hakika Yeye 
kwa waja wake ni Mwenye habari (zao zote) na 
Mwenye kuwaona. 

28. Naye ndiye anayeteremsha mvua baada ya 
wao kukata tamaa, na hueneza rehema Yake (kwa 
mvua hiyo). Naye ndiye Mlinzi anayeshukuriwa. 

29. Na katika Ishara Zake (za kuwa yuko) ni 
huku kuumbwa mbingu na ardhi na hivi vyenye uhai 
alivyovieneza humo; na Yeye ni Mwenye uweza wa 
kuvikusanya apendapo. 

30. Na misiba inayokupateni ni kwa sababu ya 
vitendo vya mikono yenu, na (juu ya hivi Mwenyezi 
Mungu) anasamehe mengi. 

31. Na nyinyi hamuwezi kumshinda (Mwenyezi 
Mungu) hapa katika ardhi, (seuze mbinguni); na 
hamna mbele ya Mwenyezi Mungu mlinzi wala 
msaidizi. 

32. Na katika Ishara zake (za neema zake juu 
yenu) ni vyombo (vinavyokwenda na kurejea) 
baharini vilivyo kama milima (kwa ukubwa wake). 

33. Kama akitaka hutuliza upepo, nayo (hayo 
majahazi) husimama tutwe juu yake; kwa yakini 
katika haya ziko Ishara kwa kila afanyaye subira 
sana, na kushukuru sana 

34. Au huyaangamiza (akawagharikisha 
waliomo ndani yake) kwa sababu ya yale 
waliyoyatenda; na anasamehe mengi. 

35. Na watajua (stku ya Kiama) wale 
wanaojadiliana katika Aya zetu (ya kwamba) hawana 
mahali pa kukimbilia. 

36 Basi vyote hivi mlivyopewa ni starehe ya 
maisha ya dunia tu, lakini kilichoko kwa Mwenyezi 
Mungu ni bora na cha kudumu (milele). 
Watakistahiki wale walioamini na wakawa 
wanamtegemea Mola wao. 

37. Na wale wanaojiepusha na madhambi 
makubwa na mambo mabaya, na wale ambao 
wanapokasirika husamehe. 

38. Na wale waliomuitikia Mola wao (kwa kila 
amri Zake) na wakasimamisha Sala, na 
wanashauriana katika mambo yao na wanatoa katika 
yale tuliyowaruzuku. 


✓ 

’j 


© £)3i 

j cpjlUI jl» 

® 

4 ^>1 &j 

& u*>J 

r# & I 3X 

©x$&: 

&\j\) 


^bSjiiji6f;f*2sS^Si ^i; 


36-43. Hizi ni sifa ambazo tnampasa ktla Mislamu kustfika nazo, ndipo awe Muislamu wa kweli. 

38. Wamejitia kutia tamko la Khalifa ili wawatie hao watu wao wanaowaita Makhalifa. Hao ni watu wao si 
watu wa Waislamu. 


607 



JUZUU 25 


ASH-SHUURA (42) 


ILAYHI YURADDU 


39. Na wale ambao jeuri inapowafikia huzitetea 
nafsi zao. 

40. Na malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa na 
(ubaya) huoj lakini anayesamehe na kusuluhisha 
ugomvi; ujira wake uko kwa Mwenyezi Mungu; bila 
shaka' Yeye hawapendi madhalimu. 


© 'i) jSjJlj 


41. Na wale wanaolipiza kisasi baada ya 
kudhulumiwa, hao hakuna njia ya kulaumiwa. 

42. Bali iawama iko juu ya wale wanaodhulumu 
watu na wakawafanyia jeuri katika ardhi pasipo haki; 
hao ndio watakaopata adhabu iumizayo. 

43. Na anayesubiri na kusamehe (atalipwa 
wema wake). Bila shaka hilo ni katika mambo 
makubwa ya kuazimiwa kufanywa (na kila 
Muislamu). 

44. Na arnbaye Mwenyezi Mungu anamwacha 
kupotea, hana mlinzi baada Yake. Na utawaona 
madhalimu watakapoiona adhabu wanasema (kwa 
masikitiko): “Je! Iko njia ya kurudi (ulimwenguni 
tukafanye mema tupate Pepo)?” 

45. Na utawaona wanapelekwa (kwenye Moto); 
wamekuwa wanyonge kwa dhila, wanatazama 
(yanayopita) kwa mtazamo wa kiticho. Na 
walioamini watasema: “Kwa hakika wapatao hasara 
ni wale waliohasirisha nafsi zao na watu wao siku (ya 
leo hii) ya Kiama.” Bila shaka madhalimu watakuwa 
katika adhabu inayoendelea. 

46. Wala hawatakuwa na marafiki wa 
kuwasaidia mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ambaye 
Mwenyezi Mimgu anamuacha kupotea, hana njia 
yoyote (ya kutengenea). 

47. Mwitikieni Mola wenu kabla ya kufika siku 
isiyoepukika itokayo kwa Mwenyezi Mungu, siku 
hiyo hamtakuwa na pa kukimbilia wala hamtakuwa 
na (njia ya) kukataa (mtakayofanyiwa). 




■> * 




Js* JJa. ’jt/csS <L?> 

^jjl -iiPj 

>>&i 

5 ijtbr ? Jt ijt. 

’L ^wtiit 

7 i.'st/* ii 7 .4< 7 / / tl)> ff 

0-54JU? rtul yjz 

t iA'&puyg&i 
{Kru.^t 


39- Katika Aya hizi kuna sifi mbili, utaons kama kwamba zinapingana. Katika Aya ya 37 imeambiwa 
wakiudhiwa wanasamehe. Na katika Aya ya 39 hii wanaambiwa wanalipa kisasi. Basi hazipingani. Bali 
wanaambiwa wapime. Ikionekana bora kusamehewa huyo mkosa basi asamehewe. Ikionekana bora kulipwa kisasi 
— ili asije akazidi kuendelea na madhara hayo anayowafanyia wenziwe — basi alipizwe. Mara nyingine Dawa ya 
Moto ni Moto. Cha kwa Cha. Lakini isiwe jawabu ya “Cha” ni “Cha Nina” wala “Cha Nguruwe.” Jawabu ya 
Cha ni Cha tu au kusamehe. Kuzidisha katika malipo hapana ruhusa. 

44. Maelezo yake ni kama ya Aya ya 8 ya Sura hii. 


608 



JUZUU 25 


ASH-SHUURA (42) 


ILAYHI YURADDU 


48. Na wakipuuza (atawalipa Mwenyezi 

Mungu). Nasi hatukukupeleka uwe mwenye 
kuwalinda; (wewe kazi yako kuwafundisha tu), si juu 
yako ila kufikisha tu. Na kwa yakini 

tunapomuonjesha mwanadamu rehema kutoka 
kwetu huifurahia (bila ya shukrani); na kama 
ikiwafika dhara kwa sababu ya hayo iliyoyatanguliza 
mikono yao, mara mwanaadamu huyu anamkufuru 
(Mwenyezi Mungu kuwa hampi kheri). 

49. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa 
Mwenyezi Mungu; Anaumba Apendavyo, Anampa 
Amtakaye watoto wa kike nfc Anampa Amtakaye 
watoto wa kiume. 

50. Au huwachanganya (watoto) wa kiume na 
wa kike (kwa mtu mmoja), na Humfanya tasa 
Amtakaye; hakika Yeye ni Mjuzi, Muweza. 

51. Na haikuwa kwa mtu kwamba Mwenyezi 
Mungu anasema naye ila kwa ilhamu (anayotiwa 
moyoni mwake) au kwa nyuma ya pazia (la 
kumsikilizisha sauti inayotokana na Mwenyezi 
Mungu pasina kumuona Mwenyezi Mungu) au 
humtuma Mjumbe, (Jibrili); naye humfunulia 
(humletea Wahyi) kiasi anachotaka kwa idhini Yake; 
bila shaka Yeye ndiye aliye juu, Mwenye hikima. 

52. Na namna hivi Tumekufunulia Wahyi kwa 
amri yetu. Ulikuwa hujui Kitabu ni nini wala imani; 
lakini tumefanya kitabu hiki (Qurani) ni nuru, 
ambayo kwa (nuru) hiyo Tunamuongoza Tumtakaye 
katika waja wetu. Na kwa yakini wewe unaongoza 
katika njia iliyonyoka: 

53. Njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake 
(peke yake vyote) vilivyomo mbinguni na vilivyomo 
katika ardhi. Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa 
Mwenyezi Mungu. 


a^t t sst 3vfa;.&J' fi &&& 




*&3l K 





®”y& ' tcrf gSA £ fjjH\ \ 





49. Aya hizo zinawcka wazi kabisa hapa kuwa anayefanya Uusa na Kuzaa kwa wake na wauone au wake 
watupu na waume watupu, ni Mwenyewe Mwenyezi Mungu, si kaburi la Sharif gani wala Sheikhe gani; wala si 
Pepo wa nani wala Pepo wa nani. Wala si kwa ajili ya Marogo ya nani wala Marogozi ya nani. 

Mambo yote ni ya Mungu Atakalo ndilo huwa 

Ndiye Pweke Mwenye quwa Mwenye amri na shani. 

51. Makadiyani Wamepachikapachika chungu ya maneno katika hii Aya waliyoifanya ya 52 ili wampachikie 
Utume huyo mtu wao. Na tumeyajibu kwa urelu haya kaiika mareiezo ya Aya ya 40 ya Suratul Ahzab. 


609 






JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF ( 43 ) 


ILAYHI YURADDU 


12. Na ambaye ameumba dume na jike katika 
kila kitu na akakufanyieni marikebu na wanyama 
mnaowapanda 

13. Ili mkae uzuri migongoni mwao, kisha 

mkumbuk'e neema za Moia wenu mnapokaa 
sawasawa juu yao na museme: “Ametukuka 

Mwenyezi Mungu aliyetutiishia haya na 
tusingaliweza kutenda haya wenyewe ” 





14. “Na bila shaka sisi tutarudia kwa Moia 
wetu,” 

15. Na wanamfanyia katika waja Wake sehemu 
(wakasema kuwa viumbe hivyo ni watoto wa 
Mungu). Kwa hakika mwanaadamu ni mkanushaji fa- 
dhila aliye dhahiri. 

16. Oh! Amejichukulia watoto wanawake katika 
vile alivyoviumba, na kukuchagulieni nyinyi watoto 
wanaume? 

17. Na anapobashiriwa mmoja wao kwa yale 
aliyompigia mfano Mwingi wa rehema, (yaani 
akiambiwa amezaa mtoto mwanamke), uso wake 
huwa mweusi na huhuzunika sana. 

18. Oh! . Aliyelelewa katika mapambo, naye 
katika mabishano hawezi kusema kwa bayana (ndio 
mnampa Mwenyezi Mungu)!, (yaani watoto 
wanawake). 

19. Na wanawafanya Malaika, ambao ni waja 
wa Mwingi wa rehema (watukufu), kuwa wanawake. 
Je! Wameshuhudia kuumowa kwao? Ushahidi wao 
utaandikwa na wataulizwa! 

20. Na husema: “Angalipenda Mwingi wa 
rehema tusingewaabudu hao (masanamu. 
Ametuandikia Mwenyewe haya Mwenyezi Mungu, 
basi anayapenda).” Hawana ilimu kwa haya 
(wanayoyasema)j hawasemi ila maneno ya 
kuvurumiza tu. 

21. Je, tumewapa Kitabu kabla ya hiki, wakawa 
wameshikamana nacho? (Wanapata hayo 
wanayoyasema katika kitabu hicho?) 

22. Bali wanasema: “Hakika sisi tuliwakuta 
baba zetu (wazee wetu) juu za dasturi (zao 
makhsusi), na sisi tunafuata nyayo zao.” 


k 

© sudl pa. tt, 3J3Ui 

iiS» 

4-1 

_ t > >7< 

^I 'iZpi 'Ui 

0 ; 


© 2&£zi & ia (gyg 


13. Hava ni maneno yaliyonuiwa kuyasema ukishakaa vizun juu ya kipando chochoit. 

16. Waarabu walikuwa wakichukia kuzaa watoto wanawake, na wao wakisema kuwa Mwenyezi Mungu ana 
watoto wanawake. 

22. Huu ndio ukorofi wa kila wanaoambiwa la hakt wasikubali kufuata. Hoja yao: “Tumeyakuta haya kwa 


6 ll 



JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF (43) 


ILAYHl YURADDU 


23. Na kadhalika hatukupeleka Muonyaji katika 
mji wowote ila matajiri wake walisema: “Kwa yakini 
tuliwakuta baba zetu juu ya dasturi (zao makhsusi), 
na hakika sisi tutafuata nyayo zao.” 

24. Akasema (huyo Mtume wao): “Hata kama 
nakuleteeni (dasturi) yenye uwongofu bora kuliko 
mliyowakuta nayo baba zenu (mtaendelea na dasturi 
ya wazee wenu)?” Wakasema: “Sisi tunayakataa tu 
hayo mliyotumwa (mlivokuia) navo 

25 . Basi Tukawapatiliza Angalia ulikuwaje mwi- 
sho wa wale waliokadhibisha! 

26. Na (wakumbushe) Ibrahimu alipomwambia 
baba yake na watu wake: “Bila shaka mimi 
ninajitenga mbali na hayo mnayoyaabudu 

27. Isipokuwa yule aliyeniumbaj kwa yakini 
Yeye ataniongoa.” 

28. Na akalifanya (neno) hili ni neno lenye 
kubaki katika kizazi chake ili warejee (katika tamko 
hili). 

29. Bali niliwastarehesha hawa na baba zao 
(wazee wao) mpaka ukawajia ukweli na Mtume 
anayebainisha (ya haki). 

30. Na ulipowajia ukweli (wetu) walinena: 
“Huu ni uchawi, na hakika sisi tunaukanusha.” 

31. Na walisema: “Kwa nini hii Qurani 
haikuteremshwa juu ya mtu mkubwa katika miji 
miwili (yetu hii ya Makka na TaiP Kwa nini 
akapewa maskini huyu)?” 


m '& % a 

&psz rjs 

S && 




Hsf $ 5 / 

Eftf?' 


wtlioiutangulia. Haya ndiyo asli. Yenu hayo Mambo leo. Msepere, ghafi hayo, si safi.” Na jawabu pia ndizo kama 
hizo wanazopewa. Nao hawakubali kusikia. Basi wenyewe waujionea 

31. Basi haya ndiyo waliyo nayo wanaadamu — hata sisi tunaojiu Waislamu. Mizani yetu ya kumpimia mtu 
ni Nasabu na Mali. Aliye na haya basi ndiye anayestahiki kila kitu. Ndiyo hapa Maqureshi wanasema kwamba Lau 
kuwa huo Utume anaosema Nabii Muhammad ni wa kweli, basi asingepewa (a) yatima yeye; (b) fakiri. Angepewa 
ima Walyd bin Mughyra A 1 Makhzumy, (ami yake Abu Jahl) katika nchi ya Makka, au akapcwa — katika nchi ya 
Taif — Urwa bin Masuud Ath Thaqafy, anayekhusika na Bani Umayya pia. Basi wanaambiwa hapa kuwa 
Uislamu hautazami Nasaba wala Mali. Uislamu unatazama nyoyo na amali. Basi natuache kujiona kwa Nasaba au 
kwa Mali, uKasema: 


Kitu kimevunja nguu 
Kitu hukukweza juu 
Kitu jani la tambuu 
Mwenye kitu hana ila 
Ukisema hivyo utajibiwa hivi: 
Kitu usikite kitu 
Kina vihendo kwa watu 
Jino la ndovu ni kitu 
Majibu tambua wewe 


Na milima ikalala 
Usifikwe na madhila 
Atowaye ni jamala 
Inshaallahu Taala. 

Ingawa unacho wewe 
Na kutaka wakuondowe 
Huchongea auwawe 
Utahadhari na kitu. 


612 



JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF (43) 


ILAYHI YURADDU 


32. (Basi Mwenyezi Mungu anasema:) “Je, 
wao wanaigawa rehema ya Mola wako (wakampa 
wampendaye na wakamnyima wamtakaye?)” Sisi 
tumewagawanyia maisha yao katika uhai wa dunia na 
tumewainua baadhi yao daraja kubwa juu ya 
wengine; kwa hivyo baadhi yao wanawafanya 
wengine kuwa watumishi wao. Na rehema za Mola 
wako ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. 

33 . Na kama isingekuwa watu watakuwa kund» 
moja wote, bila shaka Tungalifanya dari za nyumba za 
watu wanaomkufuru Mwingi wa rehema kuwa za fedha, 
na ngazi wanazopandia (pia za fedha). 


34 . Na milango ya nyumba zao na vitanda (mako- 
chi yao) vya kuegemea kwao, (pia vyote vingekuwa vya 
fedha) 


35. Bali na dhahabu (pia); lakini hayo si 
chochote ila ni starehe ya maisha ya dunia tu, na 
Akhcra iliyo kwa Mola wako ni ya wenye kumcha 
Mwenyezi Mungu. 

36. Anayeyafanyia upofu maneno ya Mwingi 
wa rehema tunamwekea Shetani kuwa rafiki yake, 
(kuwa mwenziwe) 

37. Na wao wanawazuilia na njia (za kheri) na 
(wenyewe) wanadhani ya kwamba wameongoka. 

38. Hata atakapotujia (siku ya Kiama, akawa 
anatiwa Motoni) atasema (kumwambia shetani): 
“Laiti ungalikuwa (mbali) umbali wa mashariki na 
magharibi baina yangu na wewe.”Na rafiki mbaya 
ulioje wewe! (Leo unanitia Motoni!). 

39. (Na Mwenyezi Mungu atawaambia): 
“Haitakufaeni leo — mlivyodhulumu (nafsi zenu) 
— kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. 
(Kufa kwa jamaa si arusi, Uwongo maneno hayo)” 

40. Je! Unaweza kuwasikilizisha viziwi, au 
unaweza kuwaongoa vipofu na waliyomo katika 
upotofu (upotevu) ulio wazi? 


r%z tis ia ■%“; 

sigA» l ’&yt 
■a^tw r&Z. 

Sjt£" 




’nW&z?. ’J; 


Mutne huwa ana kitu 
Akenda kwa mso kitu 
Wakataajabu watu 
Majibu tambua wewe 


Asifurahi mkewe 
Ukatuiia moyowe 
Hakika wasiijuwe 
Utahadhari na kitu 


Na haya waliyoyapinga Maqureshi kwa Nabii Muhammad katika Aya hii ndiyo aliyoyapinga Firauni kwa Nabii 
Musa katika Aya ya 51 na za baada yake. 


613 



JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF (43) 


ILAYHI YURADDU 


r; 


41. Na kama tukikuondoa (ulimwenguni kabla 
hukuona adhabu yao, usiwe na shaka). Sisi 
tutajilipiza kisasi (chetu) kwao 

42. Au tutakuonyesha tuliyowaahidi, (Utaona 
kwa macho yako mwenyewe kabla hujafa). Nasi bila 
shaka tuna uweza juu yao. 

43. Basi yashike yaliyofunuliwa kwakoj bila 
shaka wewe umo katika njia iliyonyoka. 

44. Na kwa yakini haya ni ukumbusho kwako 
na kwa watu wako, na karibuni hivi mtaulizwa. 

45. Na kawaulize Mitume wetu tuliowaleta 
kabla yako: “Je! tulifanya miungu mingine iabudiwe 
badala ya Mwingi wa rehema?” 




2 




46. Na bila shaka tulimtuma (tulimpeleka) 
Musa na Aya zetu kwa Firauni na wakuu wa uma 
wake, na akasema: “Kwa yakini mimi ni Mjumbe 
wa Mola wa walimwengu.” 

47. Lakini alipowafikia na hoja zetu, mara 
walizicheka (wasiziamini!). 



48. Na hatukuwaonyesha hoja yoyote ila hiyo 
ilikuwa kubwa zaidi kuliko Ue mwenziwe 
(Uiyotanguliaj na juu ya hivi hawakuamini). Na 
tukawakamata kwa adhabu (zetu, moja baada ya 
moja) Ui warudi (kwetu). 

49. Na walisema (kwa stUizai kumwambia 
Nabii Musa): “Ewe mchawi! Tuombee kwa Mola 
wako kwa Ue ahadi aliyokupa, (akituondoshea 
adhabu hu ya safari hu), kwa yakini tutakuwa wcnye 
kuongoka.” 

50. Basi tukiwaondolea adhabu hiyo mara 
huvunja tena. (Na vivyo hivyo kUa sUcu). 

51. Na Firauni aUtangaza kwa watu wake, 
akanena: “Enyi watu wangu! utawala wa Misri si 
wangu, na pia mito hU ipitayo mbele yangu (si 
yangu)? Je! Hamuoni?” 

52. “Au muni si bora kuUko huyu (Musa) aUye 
mnyonge wala hawezi kusema waziwazi?” 

53. “Basi mbona hakuvishwa vUcuku vya 
dhahabu, au kuja Malaika pamoja naye 
wakimuandama (wakimfuata kUa mahaia kama kweli 
Mtume)?” 

54. Na kawachezea watu wake, nao wakamtU; 
kwa hakUca wao waUkuwa watu wenye kutoka katika 
taa (ya Mwenyezi Mungu; maasi). 


jt^il 5t % 3$ £ j 

''&sufe Cj 

©Sjisj3CSt 




k 'y t ■>!. 




^r? r 






614 



JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF (43) 


ILAYHI YURADDU 


55. Basi walipotukasirisha tuliwapatiliza 
tukawagharikisha wote. J 



56. Kisha tukawafanya kuwa mfano, 
(kumbukumbu) na hadithi kwa watu wanaokuja 
baada yao. 




57. Na alipopigiwa mfano mwana wa Mariamu, 
(Nabii Isa\ mara watu wako wakaupigia kelele. 

58. Wakasema: "Jd miungu yetu ni bora au 
yeye?” Hawakuelezi hayo ila kwa kujaditiana tu; 
bali hao ni watu wagomvi (tu; hawataki ila ushindani 
tu). 

59. Hakuwa (Nabii Isa) ila ni mja 
tuliyemneemesha na tukamfanya mithali (nzuri) kwa 
wana wa Israili. 

60. Na kama tungalipenda tungewafanya 
Malaika (kuwa wakazi) wa ardhi hii badala yenu. 

61 . Na kwa kweli (Yeye Nabii Isa) ni alama ya 
Kiama (kuwa kinaanza kutukaribia); msikifanyie 
shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iiiyonyoka. 

62. Wala asikuzuieni shetani; bila shaka kwenu 
yeye ni adui aliye dhahiri. 


tijyO siuy bj, 'iCUf 

y-fli * 

©WjO^. 

_ ' ?> '. 7\' ss 

1s$. iz 








63. Na alipofika Isa kwa dalili zilizo wazi, 

alisema: "Nimekujieni na ilimu (yenye nafuu na 
nyiye), na ili nikuelezeni baadhi ya yale 
mliyohitalifiana; basi Mcheni Mwenyezi Mungu 
na nitiini.” 





I [< & 

I vSJ 



58. Walipoambiwa makafiri wa Kiarabu kuwa watatiwa motoni pamoja na hayo masanamu yao 
wanayoyaabudu walisema: “Basi na Nabii Isa atatiwa Motoni pamoja na hao jnasanamu wanayoyaabudu.” Hapa 
wanajitia pambani kusudi — imekhusu nini kutiwa Motoni Nabii Isa, na hali ya kuwa mtu mwema wala 
hakuwatuma wamuabudu. Ama masanamu yao hayo yakitiwa Motoni hapana kitu; ni mawe tu; wala hayahisi kitu. 

61. Wameigeuza dhamiri (pronoun) ya Wainnahu yaani “Na yeye Nabii Isa.” Wao wanasema “Na hii 
Qurani; ili kukataa yale maneno aliyoyasema Mtume ya kuwa Nabii Isa aiakuja mwisho wa ulimwengu. Na 
tumeitaja kauli hii na hoja zake mara nyingi. Wao walipoirejeza ile Dhamiri katika Qurani wamesema kuwa: 
“Ndiyo kauli iliyoshikwa na Imam Hasan na watu wengine (Tafsir Maalimut Tanzyl).” Wameandika hivi 
kuonyesha mawili. Kuwa (a) mwenye Ma’alimut Tanzyl amekubali na (b) Kuwa imesemwa na Imam A 1 Hasan na 
wengi wengmeo. Na hali ya kuwa waongo katika yote mawili. Kauli hiyo wameisema watu watatu tu: Yeye Hasan 
al Bisry na Qatada na Ibn Jubeyr, kama ilivyo katika sahifa 88 ya Juzuu ya 2$ ya Ruuhul Maany, wanayojidai 
kuwa wanaifuata. Na akasema huyu Mwenye Ruuhul Maany kuwa kufanya hivi ni makosa; na akataja sababu ya 
kuwa ni makosa. Na wafasiri wengine wamefanya vivi hivi. Wao wanajidai kuwa mwenye Maa’alimut Tanzyl 
kaikubali! 

Na wakaandika: “Kama tukubali ya kuwa neno 'iiimu’ ni alama, basi katika Aya ya 86 ya Sura hii Mwenyezi 
Mungu anasema alama ya Kiama iko kwake. . .” Tunawambia: “Ndiyo alama za kuja Kiama ziko kwake; na 
moja ya alama hizo ni kuja Nabii Isa.” Na wakaongezea uwongo wao: “na si kama itakuja, bati watu ndio 
watarudishwa katika alama hiyo.” Haya “si kama itakuja” hayamo katika hiyo Aya wanayoisema kuwa ya 86. 
Wameyaongezea wao tu haya ili kuzidi kupoteza. Watazidi kupotea wenyewe tu, si watawapoteza Waislamu 
wanaojua dini yao. 


615 



JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF (43) 


T 


ILAYHI YURADDU 


64- “Kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye 
Mola wangu na Mola wenu; basi Muabuduni;. hii 
ndiyo njia iliyonyoka. ,, 

65. Lakini makundi kwa makundi yao 
yalihitalifiana wao kwa wao, basi kutawathubutikia 
wale waliodhulumu (nafsi zao) kuangamia kwa 
adhabu ya siku iumizayo. 

66. Wanangoja nini ila Kiama tu kuwajia kwa 
ghafula, hali hawatambui. 

67. Marafiki siku hiyo watakuwa maadui wao 
kwa wao (kwani walikuwa wakisaidiana katika 
maasi; na sasa wanajuta), ila wale (marafiki) 
waliokuwa wacha Mungu. 

68. Hnyi waja wangu (mlio wazuri)! 
Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. 

69. (Waja wangu) Ambao waliziamini Aya zetu 
na walikuwa Waislamu kamili. 

70. Ingieni Bustanini (Peponi) nyinyi na wake 
zenu; mtafurahishwa (humo). 

71. Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu 
na vikombe (vya dhahabu); na vitakuwamo ambavyo 
nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia, na nyinyi 
mtakaa humo milele. 

72. Na hii ni Bustani, (Pepo) mliyorithishwa 
kwa hayo mliyokuwa mkiyafanya. 

73. Muna (nyinyi) humo matunda mengi 
mtakayoyala. 

74. Kwa hakika maasi watakaa katika adhabu 
ya Jahanamu. 

75. Hawatapumzishwa nayo (adhabu hiyo); na 
humo watakata tamaa. 

76. Wala sisi hatukuwadhulumu, bali wao 
wenyewe walikuwa madhalimu (wa nafsi zao). 


»»l' <S. 

b I Ioa i}j >a> uo I 


ii 

is&'ii I 

&2&&S S&S&. 

/V ''i 7«) .1/ 1 -3'S f t<> 

6 <-£ l>==>t 3 ^-3 or5 

tfe; 

t®# 

-i 


67. Hakuharibika mwanamume yoyote yule ila kwa kuchochewa na rafiki yake mbaya. Wala hakuharibika 
mwanamke yoyote yule ila kwa shoga (raiiki) yake mbaya. Basi natutahadhari na marafiki na mashoga (marafiki) 
wabaya. Mapenzi ya hapa tu duniani, kisha yatakuwa machukiano makubwa kabisa baina yao siku ya Kiama, 
kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Aya ya 25 ya Suratul Ankabut Bali wataanza kuchukiana tangu hapa 
kwa mabaya yatakayowafika hapa kabla ya Akhera. 

Fulani nalikwambiya Wacha suhuba 

Ya watu walo wabaya Huo ukuba 

Umekwisha kuingiya Kwenye misiba. 


6l6 



JUZUU 25 


AZ-ZUKHRUF (43) 


ILAYHI YURADDU 


77. Nao watapiga kelele (kumwambia yule 
Malaika anayewaadhibu waseme): "Ee Malik! 
Naatufishe Mola wako!” (Malik) aseme: “Bila 
shaka mtakaa humu humu.” 

78. "Kwa yakini tulikuleteeni (maneno ya) 
haki, lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia 
haki.” 

79. Ndiyo wameweza (wabaya hao) kupitisha 
amri (yao) au sisi ndio wapitishaji (wa kila 
tunalolitaka)? (Bali sisi ndio wapitishao 
tunayoyataka). 

80. Au wanadhani ya kwamba hatusikii siri zao 
na minong J ono yao? Wapi! (Tunasikia sisi 
wenyewe); na Wajumbe wetu, (Malaika) wako 
karibu nao; wanayaandika. 

81. Sema: “(Mwenyezi Mungu) Mwingi wa 
rehema angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza 
wa kumuabudu (mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa 
Mungu wangu).” 

82. Ameepukana Mola wa mbingu na ardhi, 
Mola wa Arshi — na hayo wanayomsifia. 

83. Basi wawache wapige porojo na wacheze 
mpaka wakutane na siku yao wanayoahidiwa. 

84. Na Yeye ndiye anayeabudiwa mbinguni na 
anayeabudiwa ardhini; naye ni Mwenye hikima, 
Mwenye ilimu. 

85. Na ametukuka kweli kweli yule ambaye 
ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake 
ni wake, na uko kwake ujuzi wa (kuja) Kiama; na 
(nyote) mtarudishwa (mtarejeshwa) kwake. 

86. Wala hawana uweza wa uombezi wale 
wanaowaomba (wanaowaabudu) badala Yake 
(Mwenyezi Mungu. Hakuna Mwenye kupewa uweza 
huo) ila wale wanaoikiri hii haki, wakaijua. 

87 . Na ukiwauliza ni nani aliyewaumba? Kwa 
yakini yatesema: *‘Ni Mwenyezi Mungu.” Basi ni 
wapi wanakogeuziwa? 

88. Na usemi wake (Nabii Muhammad wa kila 
mara) ni: “Ee Mola wangu! Kwa yakini hawa ni 
watu wasioamini. (Sijui niwafanyeje).” 

89. Basi wasamehe wewe na uwambie (maneno 
ya) salama. (Labda mwisho wake watatambua). Hivi 
karibuni watajua. 



-SJiijSSi 4-S 




89. Wanahimizwa Waislamu (a) wawasamehe waovu — kama yalivyokaririwa haya ndani ya Qurani nzima; 
na (b) kusema maneno ya salama hata wakiambiwa yasiyokuwa mazuri. 


617 


42 



JUZUU 25 


ILAYHI YURADDU 



Ina Aya 59 SURATUD DUKHAN 

(Imeteremka Makka) 


Ina Makam 3 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Haa Mym. 

2. Naapa kwa Kitabu (hiki) kinachobainisha 
(kila linalohitajiwa). 

3. Kwa yakini tumeteremsha (Qurani) katika 
usiku uliobarikiwa — bila shaka Sisi ni waonyaji. 

4. Katika (usiku) huu hubainishwa kila jambo 
la hikima 

5. Ndiyo hukumu inayotoka kwetu; kwa 
hakika sisi ni waletao (Mitume ili wawaongoe 
viumbe). 

6. Ni rehema itokayo kwa Mola wako. Bila 
shaka Yeye ndiye Mwenye kusikia (na) Mwenye 
kujua 

7. Mola wa mbingu na ardhi na vilivyomo 
ndani yake; ikiwa mnayo yakini (basi yakinisheni 
haya). 









8. Hakuna aabudiwaye kwa haki ila Yeye, 
anahuisha na kufisha, Mola wenu na ni Mola wa 
wazee wenu (wote) wa mwanzo (na Mola wa kila 
kitu). 

9. Lakini hao (makafiri) wamo katika shaka na 
wanacheza tu. 

10. Basi ingoje siku ambapo mbingu 
zitakapoleta moshi uiio dhahiri 

11. Utakaowafunika watu; (wawe wanasema): 
*‘Hii ni adhabu iumizayo ” 


ar&s st 

© d* rM <4^ p- 4 * 


3. Hii Laylatin Mubaarakalin. . Fyhaa yafraqu kullu amriin Hakym. Dhahir shahir hapa kuwa siku hii 
imo katika mwezi wa Ramadhani kama yalivyobainishwa haya na Mwenyewe Mwenyezi Mungu katika Aya ya 185 
ya Suratul Baqarah. Basi si kweli hayo maneno yanayosemwa kuwa huo ni usiku wa kuamkia mwezi 15 Shaaban 
wanaouita Qasmatur Rizq. Na hiyo dua inayosomwa usiku huo inapingwa na wanavyuoni wajuzi wa kweli kwani 
muna maneno yanayopingana na Qurani. Wala hayakuwa haya — ya mikutano hiyo ya usiku huo — katika zama 
za mwenyewe Mtume wala Masahaba wala Taabiina. Basi tujiepushe na Mabidaa. 

10-16. Yanataiwa baadhi ya yaliyowafika Maqureshi kwa kumkadhibisha Mtume. Njaa kubwa kabisa 
iliwafika hata wakaja kwa Mtume kuomba nusura. Na Mtume kwa huruma yake aliwaombea. Na inatajwa namna 
walivyopata mashambulio ya vita vya Badr. 


618 




JUZUU 25 


AD-DUKHAN (44) 


ILAYHI YURADDU 


12. “Mola wetu! Tuondolee adhabu (hii) 
hakika tutaamini ” 




13. Nini faida ya kukumbuka kwao (sasa)? Na 
alikwisha wajia Mtume abainishaye 

14. Wakampa kisogo na wakasema: 
“Amefunzwa (na watu haya, hakuletewa Wahyi; na) 
ni mwendawazimu.” 

15. Kwa yakini Sisi tutaiondoa adhabu kidogo 
(lakini) nyinyi mtarudia (makosa yenu). 

16. Na (wakumbushe) siku tutakayoshambulia 
mshambulio mkubwa: bila shaka Sisi ni wenye 
kutesa (kweli kweli). 

17. Na hakika kabla yao Tuliwafanyia mtihani 
watu wa Firauni, na aliwajia Mtume ahishimiwaye 

18. (Akasema)j “Nipeni waja wa Mwenyezi 
Mungu, (hawa Mayahudi nitoke nao hapa Misri 
mnapowataabisha). Kwa hakika mimi ni Mtume 
muaminifu (niliyeletwa kwenu) ” 

19. “Na msitakabari mbele ya Mwenyezi 
Mungu; mimi kwa yakini nitakuleteeni dalili zilizo 
wazi (za kuonyesha Utume wangu).” 


yloiltlji^ % (ij l 


3 esi&' 

©&a= 

t&Z ’&%\ * A' dii 


X*’ T 




’ * 


20. “Nami najikinga kwa Mola wangu na 
(ndiye) Mola wenu (pia) ili msinipige mawe.” 

2 1 . “Na kama hamniamini, basi jitengeni nami, 
(msinidhuru).” 

22. Ndipo akamuomba Mola wake kwamba 
“Hawa ni watu waovu, (pihami nao).” 

23. (Mwenyezi Mungu akamwambia): “Basi 
nenda pamoja na waja wangu (hawa Bani Israil) 
usiku, na mtafuatwa kwa yakini ” 

24. “Na iache bahari (vivyo hivyo imeachana 
baada ya kwishakupita wewe na watu wako, 
uaiifanye kukamatana tena mpaka apite Firauni na 
watu wake; wakipita itaambatana waghariki); hakika 
wao ni jeshi litakalozamishwa ” 


6 

U& Kfc* Sf ZSi 


24. Makadiyani hapa katika maele7o ya hii Aya waliyoifanya kuwa ni ya 25 wametia ukafiri wa kumkanusha 
Mwenyezi Mungu kwa miujiza anayoitaja. Mwenyezi Mungu amekithirisha kutaja muujiza huu wa Nabii Musa wa 
kuipiga bahari ikapasuka, akapita salama, yeye na watu wake. Wao — kwa kumsuta kwao Mwenyezi Mungu — 
wanasema kuwa maji yalikuwa yamekupwa! Hakuna mfasiri wa Qurani wala wa lugha ya Kiarabu tu aliyesema 
kuwa Rahwan = yamekupwa. Ukaiiri mkubwa kabisa huu wa kusingizia uwongo kila kitu — tangu viumbe 
vyake Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyewe Mwenyezi Mungu. 


619 


JUZUU 25 


AD-DUKHAN (44) 


ILAYHI YURADDU 


25. Mabustani mangapi na chemchem ngapi A JLl zt-. 

waliziacha (baada ya kugharikishwa) ' ” * 

26. Na mimea na mahali pazuri! 

27. Na neema (kubwa kubwa) walizokuwa 
wakijistareheshea 

28. Namna hivi (tumewafanya) Na 
tukawarithisha haya watu wengine. 

29. Mbingu na ardhi hazikuwalilia. (Walio 
katika ardbi hawakuwalilia wala walio mbinguni 
kwani walikuwa watu wabaya). Wala hawakupewa 
muda (wa kurejea tena ulimwenguni). 

30. Na bila shaka tuliwaokoa wana wa Israili 
katika adhabu ya kuwadhalilisha 

31. Ya Firauni. Hakika yeye alikuwa jeuri (na) 
katika wenye kupindukia mipaka. 

32. Na tukawachagua (Mayahudi) kwa ujuzi 
(wetu) kuliko walimwengu (wengine wote). 

33. Na tukawapa katika mambo (yetu) mambo 
ambayo ndani yake muna neema (kubwa kubwa) 
zilizo dhahiri. 

34. Hakika hawa (makafiri) wanasema: 

35. Hakukuwa (kufa) ila ni mauti yetu (yaya 
haya) ya kwanza (tunayoyajua), wala sisi 
hatutafufuliwa. ,, 

36. “Basi warudisheni wazee wetu (waliokufa)j 
ikiwa mnasema kweli (kuwa kuna kufufuka)!” 


Tena wakajidai kuuja Sura na Aya ili kuthibitisha uwongo huu, wakaandika: 

(a) 2:51, yaani Aya Waidh Faraqnaa Bikumul Bahr, Na hali ya kuwa maana yake: “Kumbukem 
tulipokupasulieni bahari.” Iko wapi “kukupwa”? 

(b) 7:137, yaani Faaghraqnaahum Filyamm = Tukawagharikisha baharini. Iko wapi “maji yalikupwa”? 

(c) 8:55, yaani Faaghraqnaa Aala Fir-aun = Tuliwagharikisha Kina Firauni. Iko wapi “maji yalikupwa”? 

(d) 20:78, yaani Fadhrib Lahum Taryqan Fil Bahr - Wapigie njia katika bahari. Iko wapi maji 
yalikupwa? 

Hapa imeiajwa khasa kuwa “Wapigie njia katika bahari” yaani kwa funbo yako kama ilivyo katika Aya ya 63 ya 
Suratush Shuaraa. 

(e) 20:81 Hamna hapa habari ya bahari! Sijui kwa nini wakaitaja na Aya hii. Wameitia ili wajaze farumu tu. 
(0 28:41, yaani Fanabadhnaahum Filyamm = Tukawatupa baharini. Na iko wapi hapa pia kuwa “maji 

yalikupwa”? 

Wajasiri kweli kweli! Wanampinga Mwenyezi Mungu vivi hivi dhahir shahir! Mwenyezi Mungu anasema 
ameipiga bahari kwa fimbo yake — kama ilivyo katika Aya ya Suratush Shuaraa — wao wanasema maji 
yalikupwa! 

29. Wema wakiondoka ulimwenguni husikitikiwa na wema wa mbinguni na wema katika ardhi. Na hufurahi 
kwa kuondoka watu wabaya. 



620 



JUZUU 25 


AD-DUKHAN (44) 


ILAYHI YURADDU 


37. (Mwenyezi Mungu anasema-.) “Je! Wao ni 
bora au watu wa Tubba, (wafalme wa Yaman) na 
wale waliokuwa kabla yao? Tuliwaangamiza (wote 
hao); kwa yakini wao walikuwa waovu.” 

38. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na 
vilivyomo baina yake kwa mchezo. 

39. Hatukuviumba ila kwa haki, lakini wengi 
wao hawajui. 

40. Kwa kweli siku ya Hukumu ni wakati 
uliowekwa kwa wao wote 

41. Siku ambayo jamaa hatamfaa jamaa (yake 
kwa) chochote, waia hawatanusuriwa 

42. Ila wale Mwenyezi Mungu 
atakaowarehemu. Hakika Yeye ndiye Mwenye 
nguvu (na) Mwingi wa rehema. 

43. Bila shaka mti wa Zakkum 

44. Ni chakula cha (kuliwa na) maasi, 

45. (Kwa umoto wake ni) kama shaba 
iliyoyayushwa; huchemka matumboni 

46. Kama mchemko wa maji ya moto kabisa. 

47. (Kuambiwe:) “Mkamateni (huy <5 asi) na 
mumtupe katikati ya Jahanamu.” 

48. “Kisha mwagieni juu ya kichwa chake 
(maji ya moto kabisa aonje) adhabu ya maji ya moto 
(ya kweli kweli).” 

49. (Aambiwe-.) “Onja! Ulikuwa (ukijidai 
kuwa) wewe ni mwenye nguvu,' mhishimiwa! 
(Onyesha leo nguvu zako).” 

50. “Hakika hii ndiyo ile (adhabu) mliyokuwa 
mkibishana, (mkiitilia shaka).” 

51. Bila shaka wale wamchao Mwenyezi 
Mungu watakuwa katika mahali pa amani 

52. Katika mabustani na chemchem 

53. Watavaa hariri laini na hariri nzito; 
wakikabiliana (wanazungumza) 

54. Hivi (ndivyo itakavyokuwa) na tutawaoza 
mahurilaini (Wanawake wa Peponi huko). 

55. Humo watataka (na wapate) kila aina ya 
matunda, na wakae kwa amani 


'r&r* c ri 

© 


© (A-jJ 


•i & IS C4lia U 

0 c'>U>. 

© V* 5 %•, cl- 

* * * *'% » 
©'w’JJ-hW 

4 . 

\ It! ^ 

© y kr 

<5 <3j£xijy cr? 

^ "$ 4 $ 34=0 Urf & 


43 . Zakkum ni chakula cha Kimotoni, kitajuhkana huko na hao waiakaokiia. 


621 



JUZUU 25 


AO-DUKHAN (44) 


ILAYHI YURADDU 


56. Humo hawataonja mauti ila mauti yale ya 
kwanza, na atawalinda na adhabu ya Jahanamu. 

57. Kwa fadhila zitokazo kwa Mola wako; 
huko ndiko kufaulu kukubwa. 

58. Basi tumeifanya nyepesi hii (Qurani) kwa 
uhmi wako, (lugha yako ya Kiarabu) ili wakumbuke. 

59. Ngoja tu, na wao wanangoja (pia). 






\ 


622 




JUZUU 25 


ILAYHI YURADDU 


km Ayo 37 SURATUL JATHIYAH 

(Imeteremka Makka) 


Ina Makara 4 


K wa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I. Haa Mym. 




or 


2. Uteremsho wa Kitabu (hiki) umetoka kwa 
Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, (na) Mwenye 
hikima. 

3. Bila shaka katika mbingu na ardhi ziko 
alama kubwa (za kuonyesha kuwa yuko Mwenyezi 
Mungu), kwa ajili ya wanaoamini. 

4. Na katika umbo lenu na katika viumbe 
alivyovitawanya zimo alama (vile vile) kwa watu 
wenye yakini 


© Jjp 

© uf^ j ' 4 & 






5 . Na (katika) kupishana, (kufuatana) usiku na 
mchana na (katika) riziki aliyoteremsha Mwenyezi 
Mungu kutoka mawinguni, (mvua) na akaifufua 
kwayo ardhi baada ya kufa kwake, na katika 
mabadiliko ya pepo, zimo alama pia kwa watu 
wenye akili. 


ti 

y&i 1 UII y ■> i.' ' >' 


0 


6. Hizi Aya za Mwenyezi Mungu 
tunakusomea kwa ukweli; basi hadithi gani 
watakayoiamini baada ya (kupuuza hadithi ya) 
Mwenyezi Mungu na Aya zake? 


c£S5I cxij cSj 


_ »*7 1 V 1 < '1 ' 



7. Kuangamia kutamthubutikia kila atungaye 
(azuwaye) uwongo, mwenye chungu ya madhambi 

8. Anayesikia Aya za Mwenyezi Mungu 
zikisomwa juu yake, kisha anashikilia (yale yale 
aliyokatazwa) na anajivuna kama kwamba 
hakuzisikia; basi mpe habari ya adliabu iumizayo, 
(inayomngoja). 

9. Na anapokijua (anapokisikia) kitu kidogo 
katika Aya zetu hukifanyia mzaha. Watu hao ndio 
watakaokuwa na adhabu idhalilishayo. 


h&S 


.Ijji 01 13!,; 


<$>&-£ *ii SiiPaj? 


6. Basi khatari kubwa kabisa kuyaacha maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake kwa maneno ya mtu 
mwengine. 


633 



JUZUU 25 


AL-JATHIYAH (45) 


ILAYHI YURADDU 


i d. Na nyuma yao iko Jahanamu (inawangoja). 
Na waliyoyachuma hayatawafaa hata kidogo, wala 
walinzi (waola) waliowashika badala ya Mwenyezi 
Mungu (hawatawafaa vile vile); na watapata adhabu 
kubwa. 

1 1 . Huu ni uwongofu; na wale waliozikataa 
Aya za Mola wao watakuwa na adhabu kubwa yenye 
kutokana na adhabu iumizayo. 

1 2 . Mwenyezi Mungu Ndiye aliyekutiishieni 
bahari ili humo zipite marikebu kwa amri yake, na 
ili tntafute fadhila yake na mpate kushukuru. 


13. Na Amekutiishieni, (ametia chini ya taa 
yenu) vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini — 
vyote vimetoka kwake; bila shaka katika haya zimo 
alama (kubwa za neema za Mwenyezi Mungu juu 
yenu) kwa watu wanaofikiri. 

14. Waambie wale walioamini wawasamehe 
wale wasioziogopa siku za Mwenyezi Mungu (za 
kuwatia adabu wabaya), ili awalipe watu kwa yale 
waliyokuwa wakiyachuma. 


'sj£=> Cr .^ 1 IwO» 

- .?«) 71 % 


7 ". 


a&i ;w iif 

tpo gs, iCi'l 

4 . tij 4 - 

0**^4 


15. Mwenye kutenda wema basi ni kwa ajili ya 
nafsi yake (mwenyewe), na mwenye kufanya uovu ni 
juu yake (mwenyewe pia); kisha mtarudishwa kwa 
Mola wenu. 

16. Na kwa yakini tuliwapa wana wa Israili 
Kitabu na hukumu na unabii, na tukawapa vitu 
vizuri vizuri na tukawafadhilisha kuliko walimwengu 
wote (wa zama zao). 

17. Na tukawapa maelezo dhahiri ya amri (yenu 
ya dini). Basi hawakuhitalifiana ila baada ya kuwajia 
ilimu. (Walihitalifiana) kwa husuda ihyokuwa baina 
yao. Hakika Mola wako atahukumu baina yao siku 
ya Kiama katika yale waliyokuwa wakihitalifiana. 


JJp' if’ri&SJtZSnZgUii 

ii&i; 

•*£J U'.jU’ cri 

K»- '■>' •? f ' •> . V' '\{t ' 6 


13. Aya hii inathubutisha yale aliyoyasema Mwenyezi Mungu katika Aya ya 53 ya Surat Haa Mym Sajdah 
ya kuwa yanayosemwa na Qurani ni kweli tu. Hapa Mwenyezi Mungu anatwambia kuwa ametudhalilishia hata 
vilivyoko mbinguni. Ndipo kwanza sasa tunaona watu wanazishambulia sehemu za mbingu zilizo kanbu yetu, 
kama walivyoichungua ardhi kila upande. 

Wanataka nini zaidi la kuonyesha ukweli wa yaliyomo katika Qurani kuliko haya yanayodhihin ukweli wake kila 
usiku uchapo! KWENDA MWEZINI NA UKWELI WA QURANI. 

Khabari hii ya kwenda Mwezini imeleta ubishi mkubwa kwa Waislamu. Kwa hivi tumeonelea kuwa ni vizuri 
kuyaweka wazi mas’ala haya katika upande wa Dini. 

Waislamu wanaitakidi kuwa Quran ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomletea Mtume wake wa Mwisho, 
Nabii Muhammed ili aongezee viuptbc. 

Na akasema humo Dhahir Shahir kuwa kila kilichosemwa humo ni kweli — kimekuwa au kitakuwa. Kama 
ilivyo katika Aya ya 113 ya Suratul — An-Am inayosema, “Yametimia maneno ya Mola wako kwa Ukweli na 


>624 



JUZUU 25 


AL-JATHIYAH (45) 


1LAYHI YURADDU 


18. Kisha tumekuweka juu ya Sharia ya amri 
yetu, basi ifuaie, wala usifuate matamanio ya wale 
wasiojua (kitu). 

19. Kwa yakini hao hawatakufaa chochote 
mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hakika madhalimu 
ni marafiki wao kwa wao (hapa ulimwenguni; lakini 
Akhera watachukiana). Na Mwenyezi Mungu ni 
rafiki wa wale wamchao. 

20. Hizi ni dalili zilizo wazi kwa watu (wote); 
nazo ni uwongofu na rehema kwa watu wanao 
yakinisha. 

21. Je! Wanafikiri wale waliofanya maovu 
kuwa tutawafanya kama wale walioamini na kutenda 
mema — kwamba maisha yao na mauti yao yawe 
sawa? Ni hukumu mbaya wanayoihukumu (ya kuwa 
wote watakuwa sawa). 


22. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu 
na ardhi kwa haki na ili kila nafsi ilipwe yaie 
iliyoyachuma; nao hawatadhulumiwa. 

23. Je! Umemuona yule aliyefanya yale 
anayoyataka yeye, kuwa ndiye mungu wake; na 
Mwenyezi Mungu akamwacha apotee pamoja na 
kuwa ana ujuzi; na akapiga muhuri juu ya masikio 
yake na moyo wake; na kumtia kitanga machoni 
pake; basi nani atamwongoza baada ya Mwenyezi 
Mungu? Basi je hamkumbuki? 

24. Na walisema: “Haukuwa (uhai) ila ni uhai 
wetu huu wa dunia, (hakuna mwengine); tunakufa 
na tunaishi, wala hakuna kinachotuangamiza 
isipokuwa (huu huu) ulimwengu; (kwani ndiyo ada 
yake kufisha na kuhuisha). 1 * Lakini wao hawana 
ilimu ya hayo (wanayoyasema) wanadhani tu. 

25. Na wanaposomewa Aya zetu zilizo wazi 
hawana hoja ila kusema: “Waleteni baba zetu, 
(wazee wetu waliokufa) ikiwa nyinyi ni wasemao 
kweli (kuwa watu watafufuliwa)!” 


eSasssjJiJSMjJs 


& & au 1525 

tu)\ j c?UXlaJ! 




4 JUrjf J p-VSll IJui 

£>$ <4v-Xj.i 
j 1 (jt. $ tjss» 

k (♦“* v c^^cJI r 

0 Joj ^ I J 1 1 S 

© ^ ’{j>j ISS&s 

©ijjLis 

jjseiii 
fuj ->tui 

SUi.14 

6) ij» 1 ijt5 iif % i&l 

'7 .. , 


26. Sema: “Mwenyezi Mungu anakupeni uhai, 
kisha anakufisheni, kisha atakukusanyeni siku ya 
Kiama — (siku ambayo) haina shaka; lakini watu 
wengi hawajui.” 



UidiUfu,” n> katika Sura nyinginezo. Na akasema kama ilivyo kaiika Aya ya 42 Surat Fussilat — kuwa 
haimkiniki kupatikana jambo humo ambalo litakuwa silo. Ilisema hivi: “(Kitabu hiki) hakijiwi na cha kubatilisha 
(kilichoyasema), si katika vitabu vilivyotangulia wala vinavyokuja nyuma.” 

Na akasema kuw a vitakuwa vitu hivyo vilivyotajwa humo visivyotokea bado. Vitakuwa vionekane na UUmwengu 


625 



JUZUU 25 


AL-JATHIYAH (45) 


ILAYHI YURADDU 


27. Na ufalme wa mbingu na ardhi ni wa 
Mwenyezi Mungu. Na siku kitakapotokea Kiama, 
siku hiyo wataangamia wanaokamatana na batili. 

28. Na utauona kila uma umepiga magoti (siku 
hiyo); na kila uma utaitwa kwenda (kusoma) kitabu 
chao (waambiwe) “Leo mtalipwa yale mliyokuwa 
mkiyatenda.” 

29. “Hili daftari letu linakwambieni kweli: bila 
shaka tulikuwa tukiyaandika yale mliyokuwa 
mkiyatmda.” 

30. Ama wale walioamini na wakatenda mema, 
Mola wao atawaingiza katika rehema yake; huku 
ndiko kufanikiwa kuiiko dhahiri. 


31. Na wale waliokufuru (wataambiwa): “Je! 
Hazikuwa Aya zangu zikisomwa kwenu; nanyi 
mkajivuna na mkawa watu waovu?” 

32. Na inaposemwa: “Hakika ahadi ya 

Mwenyezi Mungu ni kweli na Kiama hakina shaka, 
mlikuwa mkisema: “Hatujui Kiama ni nini; 

hatudhani ila dhana tupu wala hatuna yakini.” 

33. Basi ubaya wa waliyoyatenda 

utawadhihirikia na yatawazunguka yale 
waliyoyafanyia mzaha. 

34. Na itasemwa: “Leo tunakusahauni 

(Motoni) kama nyinyi mlivyosahau siku yenu hii; na 
mahali penu ni Motoni, wala hamna wa 
kukunusuruni.” 


aii 

-aii S&atgj 

© atoSjSSl t 
I 

SgSi 12U 

©^t£2' 

ipj fSUZSltZj 

$ &£ > ss; 1,1 feti : 
Aitiii ti tsjas 

es- Js; 
usi-tSn fitii iSi 


mzima, kama ilivyo katika Aya ya $3 ya Surat Fussilat inayosema, “Tutawaonyesha (ukweli wa) maneno yetu 
Ulimwengu mzima na kwa nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kuwa (hii dini ya Uislamu) ni HAKI”. . 

Na lililotokea 20th July, 1969 ni kupata uwezo bin-adamu kulika kwenye mwezi akaukanyaga mchanga wake 
kwa mguu wake; baada ya kuondoka hapa ardhini mwezi i6th July, 1969 wakarejea mwezi 24 July, 1969. i6th 
July, 1969 ulikuwa Jumaatano mwezi mosi mfunguo Nane 1389. 

Na Mwenyezi Mungu kayasema haya katika Aya ya 13 ya Surattul JATHIYA na Aya ya 20 ya Surrat Luqman 
na Aya nyinginezo. Kasema “Amekudhalilishieni vilivyoko kwenye ardhi na vilivyoko mbinguni.” 

Basi ukweli wa Uislamu unazidi kuonekana. Alhamdulillahi. 

Na kabla ya kufika hawa waliotika nalijibu Mombasa — yapata miaka 15 hivi — kuwa itamkinika kufika 
kwenye mwezi. Na ikatoka jawabu yetu hii magazetini. Aliitangaza Professor Ali Al-Amin. Bahati mbaya sina 
nakala yakePNa mara nyingi nikayasema maneno haya kwenye Radio na kwenye darasa zangu za Unguja na 
Mombasa na kwengineko. 

17. Hapana kim kibaya kama hasadi. Anaikataa mtu haki vivi hivi kinagaubaga, akakhitan kutiwa Motoni 
kuliko kulifuata la haki, kwa kuwa limesemwa na adui yake. Wakasema katika ukatiri wao. An Nar Walal Aar, 
yaani kheri Moto wa Jahanamu kuliko aibu ya Duniani! Wanasalimiwa na bwana wa kweli wa Kiislamu — 
Sayyidnal Hasan bin Aii bin Abi Talib — aliyesema kinyume cha haya kuwa: Al Aar Khayrum Minan \’ar, yaani 
bora aibu ya dunia kuliko Moto wa Akhera. 

21. Wasijidanganye bure waovu wakajitia pambani kuwa watapata siku ya Kiama watakayoyapata watu wema. 
Ameyapinga Mwenyezi Mungu haya mahala pengi katika Qurani kama Aya hii na ya 33 ya Suratul Qalam na 
nyinginezo. 


626 



JUZUU 25 


AL-JATHIYAH (45) 


ILAYHI YURADOU 


35. “Hayo (yaliyokupateni) ni kwa sababu 
nyinyi mlizifanyia mzaha Aya za Mwenyezi Munguj 
na maisha ya dunia yakakudanganyeni.” Basi leo 
hawatatolewa humo wala hawatakubaliwa udhuru 
wao. 



36. Basi sifa zote njema ni za Mwenyezi 
Mungu, Muumba wa mbingu na Muumba wa ardhi, 
Muumba wa walimwengu wote. 

37. Na ukubwa ni wake mbinguni na ardhini, 
Naye ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 



627 



JUZUU 26 


nAA MYM 



r .T.^ v,(>r /»' To trfr 4 ?*’ n, 0 r i*r ,w t -*v , r r '° • 

(V’. JO CMJitfcO .>c'. V) rvkt-t 


r*^ Lvr '.‘V*vj r J'vj or-; »v» or.« 
•jn rviJ-tjo n*-V5 o C.V) cmJ. 


L - jn CU. .’jO ovf- . 


<i s*S*e» * '? 9 .* /9 a 

(n> u*> "W 


; :3?ss:*2* 


/*, Aya 35 SURATUL AHQAF 

(Imeteremka Makka) 


!na Makara 4 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Haa Mym. 

2. Uteremsho wa Kitabu (hiki) umetoka kwa 
Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, (na) Mwenye 
hikima. 

3. Hatukuziumba mbingu na ardhi wala 
yaliyomo baina yake ila kwa haki na kwa muda 
uliowekwa; na wale wanaokufuru wanayapuuza 
(maonyo) wanayoonywa. 

4. Sema: “Je! Mnaonaje waie mnaowaabudu 
mkamwacha Mwenyezi Mungu?” Nionyesheni kipi 
walichokiumba katika ardhi, au wanayoshirika katika 
mbingu? Nileteeni Kitabu kilichokuwa kabla ya hiki 
au alama yoyote ya ilimu (ya kuthubutisha haya 
mnayoyasema); ikiwa mnasema kweli. 

5. Na wapotofu (wapotevu) wakubwa ni nani 
kuliko wale wanaowaomba asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu ambao hawatawajibu mpaka siku ya Kiama, 
na hawatambui dua zao. 

6. Na (ambao) watakapokusanywa watu 
watakuwa maadui zao, na wataikataa ibada yao. 

7. Na wanaposomewa Aya zetu zilizo wazi, 
wale wahokufuru husema juu ya haki inapowajia-. 
“Huu ni uchawi ulio dhahiri.” 

8. Au wanasema: “Ameyatunga, (ameyabuni 
ameyazua) mwenyewe.” Sema: “Ikiwa nimeyatunga 
mimi, basi hamuwezi kunifaa chochote mbele ya 




cv' t 

QjO^> 


*’> 


V 

* 

ii iz&j u; ji¥ 1 ; v ^in uiau 

l) dv' c£i> -jJs^ «>5 (5 J 

isu 


^7 

®c’ 


»_ *r«' » 


- . - . . * j 


«wl ^ (Jj&2 


4. Makadiyani wamepachikia katika hii Aya waliyoifanya ya 5 maneno haya: — “Hao wanaosadiki ya kuwa 
Nabii Isa alipata kuumba vitu, sasa watokee kujibu hoja hii ya Mwenyezi Mungu . . . .” Wametia haya ili kupinga 
ile miujiza ya Nabii Isa aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Na moja katikk hiyo ni kufanya ndege wa udongo 
wakaruka, kisha wakaanguka wakafa. Sisi tunamsadiki Mwenyezi Mungu alivyosema kama tulivyobainisha haya 
katika marejezo ya Aya ya 49 ya Surat Aali Imran. Wao wanamkanusha Mwenyezi Mungu — khtyari yao. 

5-6 Mara nyingi zimekuja simango luzi za kusunwangwa wanaowaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu. 


628 


